iinu'imngin. 

Mánaðnrrit til stuðninrjs kirlcju og lcristindómi ísleadingo, 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓIíí JÓN BJAKNASON. 

1 8. árg. WINNIPEG, SEPTEMBER 1903. nr. 7 - 

Eining'. 

Eftir séra Rúnólf Marteinsson. 

Blaö þetta ber nafniö ,,Sameiningin“-. f .Sjálfsagt heíir 
það vakaö fyrir þeim nrönnum, sera völdu því þaö nafn, .aö 
þaö. skyldi vera afl til að sameina þjóöflokk vorn'í heiins;>ltu 
þessari. Þaö átti þaö aö gjöra með }>ví aö koina til manna á 
því tungumáli, sem þjóöflokki vorum er kærast, og þó enp 
fremr meö því, að berjast eindregiö fyrir því málefni,sein 
inest afl hefir í sér til þess aö draga hjörtun saman. Þaþ 
málefni er kristindóinrinn,—hreinn og ómengaðr lúterskr 
kristindómr. ,,Eg em vínviörinn, þér eruö greinarnar“ 
sagöi Jesús Kristr. Á þessu einmitt byggist sú bœn hans ,, aö 
allir sé eitt“. Tréö lætr sama lífsvökvann streyma út í allar 
greinarnar, og þess ..vegna er svo afar náiö samband milli 
þeirra. Lærisveinarnir draga allir hinn andlega lífskraft sinn 
frá saina frelsáranum, drekka allir af sama andlega brunnin- 
um; sama lífsafliö er í þeim öllum, og þess vegna eru þeir 
eitt. Sannr kristindómr í hjörtum einstaklinganna dregr þá 
ósjálfrátt saman. Hann er hin rétta undirstaöa sannra^ ein- 
ingar. ,,Kappkostið aö varöveita eining andans í bandi friö- 
arins. (Þér eruð) einn líkami og einn andi, eins og þér einnig 
eruð kallaöir í einni von yöar köllunar. Einn (er) drottinn, 
einn trú, ein skírn, einn guö og faðir allra, sem er yfir öllu, 
um allt og í ö!lu“. Ef. 4, 3—6. 

Hefir oss nú tekizt aö ná þessu takmarki ? 

Mannleg eigingirni setr ætíö þröskuldi í veginn. Hún 



98 


lætr einstaklinginn oft hlynna að sínum eigin hagsmunum í 
stað hinnar sameiginlegu velferðar. Auk þessa, sem er al- 
mennt einkenni, er oft sagt, að vér íslendingar höfum sérstaka 
sundrungar-tilhneiging. Og þetta er satt. Það er svo undr- 
lítið af stjórnsemi í eðlisfari voru. Œðsta hugsjón Rómverja 
var ríkiS. Fyrir því urðu einstaklingarnir að beygja sig. 
Hve nær sem ríkið kallaði, voru einstaklingarnir reiðubúnir 
að hlýða. Starf þeirra og líf stóð ríkinu til boða hve nær 
sem vera skyldi. Fyrir þá sök eru hinir fornu Rómverjar 
fyrirmynd heimsins í stjórnarfari, og fyrir þá sök er dóttir 
gamla rómverska ríkisins, rómversk-kaþólska kirkjan, svo 
voldug. Œðsta hugsjón íslendinga í fornöld var þar á móti 
sjálfstœði einstaklingsins. Hver einstaklingr var í raun og 
veru konungr. Fyrir hann var ríkið til. Einstaklingrinn var 
ritaðr efst á blaðið, ríkið neðar. Þegar maðr svo hugsar sér, 
að við þetta hafi bœtzt vanaleg inannleg eigingirni, verðr 
auðsætt, að sundrung hlaut að verða. Að hér er ekki rangt 
með farið sannar saga Islands, og að œði-mikið af þessu sama 
einkenni hafi fylgt oss ávallt síðan getr engum dulizt, sem 
ekki er blindaðr af hlutdrœgni. 

Var nú með þetta í huga hœgt að ímynda sér, að sam- 
eining gæti átt sér stað hjá oss ettir að vér fluttum í nýtt land? 
Var það ekki býsna mikið efamál? Var ekki skynsamlegt að 
ætla, að sundrungar-eðli íslendingsins myndi hér brjótast út í 
algleymingi, þegar öll böndin, sem þrengdu að honum á fóstr- 
jörðunni, voru slitin, og ný öfl, trúarleg og þjóðernisleg, léti 
til sín taka með seiðanda krafti, til þess að hylla hann að sér, 
og þá um leið til að sundra ? 

Einmitt þá fóru tvö gömul öfl að birtast með nýju fjöri. 
Þau voru íslenzkt þjóðerni og lúterskr kristindóinr. Eins og 
elskan til foreldra fær oft nýja vakning við það að börnin verða 
að fara úr föðurgarði, eins vöknuðu að nýju hjá oss þessi tvö 
öfl, þegar vér vorum komnir burt frá fóstrjörð vorri og höfð- 
um tekið oss bólfestu í nýju landi. Og svo var þá byrjað að 
vinna, og árangrinn varð íslenzkt lúterskt kirkjufélag. Það 
reyndist og reynist enn sterkasta aflið til þess að satneina 
Jsleii.dinga í Ameríku. Þrátt fyrir alki ojðugleikana pg þrátt 



99 


fyrir hinar seiöandi raddir frá ööru þjóöerni og öðrunr kirkju- 
deildum, sem eru svo miklu sterkari en félagskapr vor, hefir 
kirkjufélagiö verndaö oss frá því að detta sundr í mola. 

Síðasta kirkjuþing var eitt hið þýðingarmesta kirkju- 
þing, sem vér höfum nokkurn tíma haldiö; og það er eitt 
einkenni á því, sem gefr oss rétt til aö tala þannig. 

Á sumum kirkjulegum þingum eru valin sérstök orð til 
þess að vera einkunnar-orð, og er svo til ætlazt, að þau gangi 
eins og rauðr þráðr í gegn um allt þingið. Þetta hefir ekki 
veriö siðr hjá oss; en eitt orö varö nú ósjálfrátt að einkunnar- 
orði, og gekk eins og rauðr þráör í gegn um þing vort hið 
síðasta allt frá upphafi til enda. Það var orðið cining. 
Þetta var einkennið, sem gjörði þmgið svo þýðingarmikiö. 
Þetta byrjaði með prédikan forsetans í þingbyrjan út af bœnar- 
orðum frelsarans á eftir skilnaðarrœðunni (Jóh. 17,17—23), þar 
sem meðal annars þetta stendr: ,,svo að allir séeitt,eins og þú, 
faðir, ert í mér og eg í þér, svo að þeir og sé eitt í okkr, svo 
heimrinn trúi, að þú hafir sent mig“. Sú rœða (sjá ,,Sam. “, 
Júlí 1903) var sterk rödd hvetjandi oss til að standa saman 
sem einn maðr. 

Ef aldrei reynir neitt á krafta vora, líkamlega eða and- 
lega, verðum vér aldrei sterkir. En til þess vér getum orðið 
sterkir andlega er aðal-atriðið það, að vér kunnum að beita 
oss, þegar eitthvað verulega reynir á. Þegar slíkt kemr fyrir, 
verðr augljóst, hvort vér höfum afl eða ekki. Þetta kom ein- 
rnitt fram á síðasta kirkjuþingi. Þar reyndi verulega á þau 
bönd, sem binda oss saman. Sjálfsagt hefir aldrei áðr reynt 
á þau neitt líkt því eins rnikið og í þetta sinn. Oft leit út 
fyrir, að sundrungar-öflin yrði yfirsterkari. Mannleg eigin- 
girni var þar líka með til þess að styrkja þau. En þá brauzt 
ætíð fram á vígvöllinn eins og ungr ósigrandi risi, vilji til þess 
að hefja kirkjufélag vort upp yfir allan ágreining, að skipa því 
œðra sess, en velja flokkum og einstaklings-kreddum lægra 
sess. Ideitr kærleikr til kirkjufélagsins kom fram f rœðum 
manna ; og aldrei hefir það áðr verið tekið fram jafn-skýrt af 
jafn-mörgum mönnum, hve nauðsynlegt það er fyrir oss að 
vera eitt, hvílík skömm það væri fyrir oss að sundrast. Ein 



IOO 


bœnarorð hljóma til mín frá þessu kirkjuþingi, orö, sem 
voru borin fram sameiginlega af öllum þingmönnum úr öllum 
pörtum kirkjufélagsins gegn um allt þingiö, oröin þessi : 
,,Drottinn, geföu, aö vér verðum ávallt eitt. “ 

Og svo lifðu menn bœnina. Menn lögðu í sölurnar fyrir 
bœn sína. Menn beygðu sig. Menn létu einstaklings-kredd- 
ur sínar og flokkskröfur víkja fyrir sameiginlegri velferð kirkju- 
félagsins. Með þessu kom í ljós, hvílíkt afl til sameiningar 
vér eigum. Einmitt við reynsluna kom það frain. Vér höf- 
um ástœðu til að vera guði þakklátir fyrir þetta. Og þótt, ef 
til vill, enn meir kunni að reyna á sambandið á næsta kirkju- 
þingi voru, og þótt vér svo sem að sjálfsögðu eigum margan 
harðan bardaga fyrir höndum, þá biðjum þó drottin allir, að 
hann gefi kirkjufélagi voru sigr ekki minni en á þessu þingi ! 

En því að eins getum vér verið sameinaðir jafnvel í 
kirkjufélaginu, að vér horfum ekki stöðugt á sjálfa oss, heldr 
málefnið og höfund þess, Jesúm Krist, frelsara vorn, sem hefir 
dáið fyrir oss alla jafnt og boðið oss ölluin jafnt til föðurhús- 
anna á himnum, þar sem eining vor verðr loks fullkomin. 


Hornsteinslagningar-rceða séra Fr. J. Bcrgmanns. 

Ávallt er það all-mikils um vert, er lagðr er hornsteinn 
þess eða þess húss. Það skiftir ætíð mjög miklu máli, að 
slíkr steinn sé vel lagðr, og að það, sem ofan á hann er byggt, 
geti óhult hvílt á undirstöðunni og húsið dugað vel og lengi 
og fullnœgt hinum upphaflega tilgangi þess. Þó er þetta um 
fram allt áríðanda, þegar um húsgjörð í andlegum skilningi 
er að rœða. Þar verðr ekkert að neinu nýtt nema því að eins, 
að djúpt sé grafið fyrir undirstöðunni og svikalaust um hana 
búið á hinum eilífa sannleik. Kristin kirkja hefir drottin 
vorn og frelsara Jesúm Krist fyrir hornstein sinn, hann og 
ekkert annað. Og tilgangr þessarar hornsteinslagningar er 
að eins sá, að tákna þann mikilsvarðanda sannleik, sem aldrei 
má gleymast, og gjöra almenningi hann minnisstœðan. 

Hinn sérstaki tilgangr húss þess, sem hér á sð reisa, er 
sá, að það sé guðsþjónustuhús. Og jjieðal húsq. þ<jirra, sem 



IOI 


komiö er upp meö manna höndum, cru engin, sem hafa eins 
háleitan og frábærlega mikilsverðan tilgang. Kristin guðs- 
þjónusta er hin háleitasta og helgasta athöfn, er menn taka 
sér fyrir hendr. Meö þeirri athöfn varpar mannleg sál sér 
fram fyrir fœtr hins almáttka skapara síns til þess aö sárbœna 
hann um hjálp og hjástoö, náð Og fyrirgefning, leita huggun- 
ar og hjartastyrkingar, fá andlegt þrek og hugrekki til þess að 
standast í áframhaldandi baráttu lífsins. I og með kristinni 
guðsþjónustu leitar syndfalliö mannkyn guölegs hjálpræðis, og 
eftir þeirn farvegi lætr drottinn œðra og andlegra líf til vor 
streyma. Því meira sem vor á meðal er um sanna og hrein- 
skilna guðsþjónustu, því meira er hjá oss af hjálpræðinu. 
Því fleiri musteri sem reist eru guði til dýrðar, því betra tœki- 
fœri til að veita viötöku hjálpræöi hans. Því fleiri kirkjur 
sem vér höfum í þessum blómlega og fagra bœ vorum, því 
meira verör um sannarlegt trúarlíf vor á meðal, og því fleiri 
drenglundaðir, heiðvirðir, löghlýðnir borgarar. 

Sérhver ný kirkjubygging vor á meðal er vottr þess, að 
verið er af ófullkomnum mönnum meö sívaxandi atorku að 
vinna hið góða verk heilags anda heiminum til frelsunar. 
Það að hér í Winnipeg er lagðr hornsteinn nýrrar og göfugr- 
ar lúterskrar kirkju ætti því að hrífa söfnuðinn til fagnaðar, 
þakklætis og heillaóska ; en ekki aö eins fólk þessa safnaðar, 
heldr og þá alla, sem bera velfarnan mannfélagsins fyrir 
brjósti. Fyrir því eru margar ástœður, og með yðar góöa 
leyfi skal eg nú í svo stuttu máli sem mér er unnt benda 
yör á nokkrar þeirra. 

Hið lúterska nafn hljómar undarlega í eyrum margra. 
Þeir hafa enga hugrnynd um, hvað það táknar eða til hvers 
það bendir. f hugum margra táknar það eitthvað útlend- 
ingslegt og jafnvel eitthvað, sem hefir keim af háttum villu- 
manna. Þeir líta að minnsta kosti á lútersku sem óœöri krist- 
indómstegund. Aö surnu leyti er lúterska kirkjan útlendingr 
á meöal systra hennar, kirkjudeildanna, sem enska tungu 
tala, að minnsta kosti hér í Canada. Hún er kirkja útlendra 
manna, sem mæla á tungum margra landa og hafa komið 
langt að-til þess að leita hamingju sinnar á meðal frænda 



102 


sinna, er runnir eru af engilsaxneskri rót, og dýrka hinn 
himneska fööur vorn sainkvæmt hugsjónum forfeóra sinna í 
þessu fagra landi trúarlegs frelsis og umburðarlyndis. 

Eölilega rís þá þessi spurning upp : Hvað merkir lýs- 
ingarorðið lúterskr? Hvert er sérkenni lútersku kirkj- 
unnar ? Er það kirkja, sem óhætt er að reiða sig á, að því 
er snertir stefnu hennar og stjórn, undirstööu-atriði trúar- 
innar og skýring fagnaðarboðskaparins að aðal-málinu til ? 
Eða er það ein þessara skammlífu félagsmyndana, sem allt í 
einu hafa þotið upp og með tilveru sinni fremr stuðlað að því 
að koma trúarlífinu á tjá og tuudr en að efia sannan 
kristindóm ? 

Það myndi vissulega taka of langan tíma, ef eg fœri að 
svara spurningum þessum út í æsar eða svo, að segja mætti, 
að fullkomlega væri úr þeim leyst. Að eins leyfi eg mér að 
benda yðr á það, að meðal þeirra, sem kunnugir eru hinni 
kristnu menningarsögu vorri á fyrri og síðari tímum, er þaö 
almennt viðrkennt, að lúterska kirkjan er eitt hið helzta af 
öfium þeim í mannkynssögunni, sem flytja fólki hin sáluhjálp- 
legu sannindi kristindómsins. Lútersk trúarjátning er ráð- 
andi meðal Prótestanta á Þýzkalandi, svo og meðal Norðr- 
landabúa, að íslendingum meðtöldum. Enginn mun mót- 
mæla því, er eg segi, að eins og lúterska kirkjan var í fylk- 
ingarbroddi Mótmælenda á reformazíónar-tíðinni, þannig hefir 
hún ávallt síðan lagt drjúgan skerf til þeirra trúarhugsana 
heimsins, sem sett hafa mót á kirkjulífið og ráðið vexti þess 
og viðgangi. Þau áhrif hefir hún einkum haft með guðfrœða- 
ritverkum sínum og vfsindum, hinum frægu háskólum sínum 
og hinum lærðu kennurum sínum í guðfrœðinni. Margar 
hinna allra-beztu lærdómsbóka í guðfrœði, sem notaðar eru í 
helztu prestaskólum Englands, Bandarfkjanna og í Canada, 
eru frumsamdar af lúterskum kennurum og hafa síðan verið 
þýddar á enska tungu. Engin ástœða er því til þess, að litið 
sé hornauga til lútersku kirkjunnar svo sern hefði hún minni 
og færri kosti sér til ágætis en aðrar kirkjudeildir. Hún hefir 
af sér getið og er stöðugt að geta af sér hinar göfugustu rnann- 
dóms-einkunnir. Það cr alls engin hending, að meðal hinna 



103 


mörgu þjóðflokka, sein svo afar fjölmennir hafa streymt inn 
í meginland þetta úr Norðrálfunni og nú loks eru óðum að 
ryðja sér braut inn í norðvestrhéruð Canada, hefir það fólk, 
sem komið hefir úr lúterskum löndum, Þýzkalandi og Norðr- 
löndum, reynzt eftirsóknarverðara en allt annað fólk, og að 
því þá einnig hefir tekizt betr í framsóknarbaráttunni en öllu 
öðru fólki. 

Fyrir 27 árum eða því sem næst kom all-stór hópr ís- 
lendinga hingað og settist hér að í fylki þessu, og síðan hefir 
fólk frá Islandi stöðugt verið að koma og taka sér hér ból- 
festu. Eg hygg það hafi verið ’ninir fyrstu landnámsmenn í 
Vestr-Canada, sem byrjuðu á því að hlynna að trú sinni sam- 
kvæmt kenning og venjum lútersku kirkjunnar. Nú eru víst 
einar tíu þúsundir lúterskra Islendinga hér í Manitoba. En 
engan veginn eru það einu Lúterstrúar-mennirnir, sem hér 
eiga heima. Stórir hópar Þjóðverja hafa verið að streyma 
inn í fylkið, og þýzku byggðirnar, sem nú breiðast óðum út 
víðsvegar um Norðvestrlandið, eru orðnar margar, og að þeim 
kveðr mikið. Einnig fólk úr Svíþjóð og Norvegi hefir tekið 
að þyrpast inn í landiö furðulega fjölmennt, og innan skamms 
munuð þér sjá lúterska söfnuði á víð og dreif um öll þessi 
héruð. Hér í bœnum höfuin vér þegar tvo þýzka lúterska 
söfnuði, tvo sœnska og tvo íslenzka. En söfnuðrinn, sem nú 
er að reisa sér hér nýja og fagra kirkju, er að því er vér vitum 
elzti lúterski söfnuðrinn í bœnum. 

Upp frá þessu hlýtr því að verða tekið tillit til lútersku 
kirkjunnar sem sérstaks þáttar í fólkslífinu hér. Þar sem 
lúterska kirkjan hefir haft svo mikil og góð áhrif á kristið 
menntalíf yfir höfuð, þá lifi eg í þeirri von, að hún eigi fram- 
vegis ósvikinn og öflugan þátt í því að mennta og kristna 
þetta fagra norðvestrland. Þótt hún sé kirkja erlendra 
manna, þá eru þó meðlimir hennar skuldbundnir til að reyn- 
ast góðir borgarar eigi síðr en menn vel kristnir, svo framar- 
lega sem þeim er um það hugað að þræða lífsstefnu þá, sem 
kirkja þeirra endr fyrir löngu hefir afmarkað þeim. 

Vér lúterskir menn gjörum vel í því að minnast þess, að 
kirkja vor hefir ávallt verið íhaldsöm kirkja í beztu merking 



104 


þess lýsiugarorðs. — Hún heflr ætíö veriö fastheldin að því 
"er snertir kénniiígúna, trúarjátninguná, tíöareglur og kirkju- 
íegan aga, 'en jafrível líka aö því er það snertir, að láta guðs- 
þjónustu-hús sírí hafa sérstakt' byggingarsnið. Þessarar fast- 
lieldni við fornar venjur ætti menn fyrir hvern mun að gæta 
hér í þessu nýja landi, sem hún er að nema og leggja undir 
sig. Fyrir þessa sök hefir lúterska kirkjan um fram aðrar 
kirkjudeildir verið néfnd sögu-kirkjan, því að í tíðareglum 
sínúm og byggingarskrauti sínu hefir hún á skeiði framþró- 
unar sinnar vándlega gætt þess að slíta sig ekki frá liðnu tíð- 
inni, hafandi aldrei fieygt neinu því burt frá sér, sem í sjálfu 
sér er fagrt og uþþbyggilcgt, allt svo lengi sem það kom ekki 
í bága við hreinan lærdóm truarinnar og anda fagnaðar- 
boðskaþarins. 

En kirkjá vor er ekki að eins íhaldsöm, heldr og frarn- 
stígul. Húrt er ekki að eins kirkja hins liðna tíma. Með- 
limir hennar geta virzt all-förneskjulegir, þegar þeir lenda hér 
í Winnipeg, komandi úr gamla heiminum inn í nýja heiminn. 
En innan ’fárra dága verða þeir náumast þekktir frá nútíðar- 
folkin u; því að þeir eru ungir í andá, með góðri hugsúhar- 
greind, hreinskilnir í trúarefnum, fljótir til að tileinka sér allt 
nýtt, sem þeir sjá að muni styðja að velfarnan þeirra. Lút- 
erska kirkjan leitast við að sameina förtíð og nútíð. Bæði 
sögulegr andi og andi nýrrar tíðar, eða það, er réttilega má 
svo nefnast, cinkennir alla verklega framkomu hennar. 

Að einu leyti er hún þó ekkí kirkja nýrrar tízku. Hún 
lætr ekki auglýsingar út ganga um starfsaðferð sína, framfarir 
sínar eða sigrvinningar. Hún vinnr verk köllunar sinnar 
mjög kyrrlátlega. Hún er ekki eitt þeirra háværu afla, sem 
reyna að vekja athygli alira, er fyrir þeim Vérða, með því að 
láta sem allra mest á'sér bera. Hún ér öllu fremr eitt hinna 
þögulu afla, ’ vinnándi skylduverk sitt á líkan hátt’ og hjúkr- 
unarkoná í sjúkrahúsi.’ Það má vel vera, að hún sé of þögul, 
láti ef lítið til sín heyra um sig sjálfa og verk sitt. Og Vera 
má, að einmitt þessi þagmælska hennár sé orsök þess, að hún 
er svo lítt kunn hinurn ensku-mælandi kristnu trúarbroéðrum 
vorum. Sökum þess, hve ófús hún er til þess að láta nokkuð 



á sér bera, má vel vera, aö fyrst um sinn veröi ekki eftir 
henni tekiö; en af því mun aö eins leiöa það, aö hún verör 
þess meir metin, þá er árangrinn af starfi hennar er orðinn 
lýöum ljós. 

Látum þá.tœkifœri þetta brýna fyrir oss þá helgu skyldu 
aö lifa samkvæmt hinum göfugu hugsjónum lútersku kirkj- 
unnar, með því aö það eru hugsjónir kristindómsins. Láturn 
kirkju þá, sem hér er reist, vera minnisvaröa hinnar þögulu, 
en staögóöu og heitu trúar,sem var hiö lang-bezta í arfi þeim, 
er íslenzku innflytjendrnir tóku meö sér frá hinni ástkæru 
ættjörö þeirra. Og látum þann arfshluta helgast svo, að 
hann fái gengiö vaxandi frá manni til manns í gegn um marg- 
ar kynslóöir. 


Rœöa séra líans B. Thorgrímsens. 

Vér höfum safnazt hér saman í dag til þess aö leggja 
hörnstein þessa helga húss. Guö gefi, að hinn góöi heifagi 
andi hans sé meö oss, svo að það, sem vér tölum og gjörum 
nú, fái orðiö honum til dýrðar og sjálfum oss til blessunar. 

Hús þetta á að vera guös hús, og meö því er mikið sagt. 
Vér finnum til þess, hve smáir og hverfandi vér erum, þegar 
vér leitumst viö að útskýra það. Því hver getr mælt ög skilið 
návist guös ?—-hans, sem býr í musteri því, er ekki er meö 
höndum gjört,—hans, er vér lifum í, hrœrumst og erum. En 
vér skulum ekki reyna til að útskýra þaö. Látum þaö nœgja 
að vér vitum, að hann lætr sér þóknast að kalla þaö sitt hús, 
sitt rnustéri. En hús þetta á líka aö vera tilbeiðslustaðr. Á 
þe'ssum stað skal söfnuðr guðs koma saman til þess að íhuga 
hjálpræöi hans og virða fyrir sér gjafir þær, sem hann hefir 
veitt mönnunum. 

En húsiö á einnig að vera minnisvarði—minnisvarði guði 
til dýrðar, — minnisvarði, sem bendir á kærleik hans og náð 
og beinir hugum allra þeirra, er dýrka hann innan veggja 
þess, og allra, er hér ganga fram hjá, að hinni óendanlegu 
rniskunnsemi hans og gœzku. Þaö á aö vera minnisvarðþsem 
ber þess vott, að héríþessum stóra bœ á heima fólk,sem heldr 



io6 

fast viö hin iniklu meginatriöi sannleikans eins og hann er 
kenndr og varinn og fyrir honum barizt af hinni evangelisku 
lútersku kirkju ; — sannleika, sem aS öllu leyti er samhljóöa 
opinberan þeirri, sem guS hefir veitt oss í sínu heilaga orSi ; 
sannleika, sem veitir líf og frelsan, og líkamlega býr í hinum 
blessaöa frelsara voruin og drottni Jesú Kristi, honum, sem 
lýsir yfir því um sjálfan sig, aS hann sé ,.vegrinn, sannleikr- 
inn og lífiö ‘ 

Hornsteinninn, sem hér er lagör í dag, á þannig aö tákna 
hann, sem er hinn sanni hyrningarsteinn. Hann skal sam- 
settr af öllum þeim efnum, sem eru aöal-efnin í hinni andlegu 
bygging, hinni ósýnilegu kirkju guös. Og hann skal gjöra 
undirstöðuna svo sterka og trausta, aö hún skal ekki bifast 
fyrir stormum fyrirlitningar, vantrúar og hatrs. 

Ef vér leggjum hornsteininn í þessum anda, þá lofum 
vér miklu. Þessi framkvæmd vor hér í dag er í sannleika 
verklegt fyrirhcit og verkleg trúarjátning. 

Höfum vér nokkurn rétt til aö vinna heit og gjöra játn- 
ing? Er ekki allt þetta meiningarlaust mont? hégóminn ein- 
ber? tælandi látalæti ? Eöa er þaö ósvikinn sannleikr ? Er 
þaö fagnandi upplyfting hjarta og sálar til guös ? Er þaö 
veruleg guösdýrkan ? hreinskilin, auömjúk tilbeiösla ? auöug 
að trú, full af trúnaöartrausti, hlýöni, þekking ? 

Skilyröiö fyrir því aö svo sé er þetta : Vér höfum rétt 
til aö kalla oss kristna menn, lærisveina drottins, svo framar- 
lega sem vér erum þaö í raun og veru. Annars er þaö að 
eins til aö sýnast,— hin versta og fyrirlitlegasta svika-ábreiöa, 
sem hugsazt getr. Vér höfum rétt til aö stœra oss af því 
aö bera nafmö lúterskir menn, svo framarlega sem vér 
erunr lúterskir. Annars er þaö gabb, lánaöar fjaörir, tælandi 
glitvefr, einkennisbúningr afglapa. 

Þessi hornsteinn er partr af undirstöðu evangeliskrar 
lúterskrar kirkju. Gætiö vel aö því. Athugum, hvaö þaö 
merkir. Þér hafið ekki, vinir nrínir og brœör, tekið af yðr 
yfirhafnirnar og lagt heröar yðar frarn til þessa nrikla verks 
með þaö í huganum, að láta það veröa nafnið tómt eöa að 
eins til aö sýnast. Þér hafiö gjört það fyrir þá sök, að þér 



trúið á undirstööu-atriði þessarar kirkju yðar, undirstöðu- 
atriöi, sem eru guöleg og hvíla á hellubjarginu eilífa, Kristi. 

Lúterska kirkjan er í sannleika arneríkönsk kirkja. I 
dýpsta skilningi orðsins er hún frjáls kirkja, frjáls í sínu innsta 
eðli. Enguin manni er þar veitt neitt einræðisvald. Hver 
einstök sál innan lútersku kirkjunnar er frjáls — og allir eru 
jafnir. Ekkert kredduvald frá fornri tíð, ekkert andlegt 
helgivald ræör eða ríkir í lútersku kirkjunni. Enginn maör 
ber neina œðsta prests kórónu vor á meðal. Enginn hefir 
andlegan veldissprota fyrir sig að bera til þess aö stjórna með 
safnaöarlýö vorum. Andlegir þrældómshlekkir þekkjast ekki 
í herbúðum vorum. Söfnuðrinn sá og sá kallar til sín og setr 
í hirðisembættið að eins þann mann, sem fólkið vill hafa. En 
þó erum vér ekki fyrir þessa sök lúterskir. 

Lúterska kirkjan er kirkja margra skóla, — kirkja lær- 
dóms og upplýsingar. Menntastofnunum, er hundruðum 
skifta, hafa lúterskir menn komið upp — fyrir fé, sem aflað 
hefir verið á heiðvirðan hátt með harðri vinnu. Ymiskonar 
lærða skóla, œðri og lægri, hefir hún stofnað, þar sem fólk er 
menntað fyrir lífið og því veitt hin ágætasta tilsögn í öllum 
nytsamlegum frœðum; þeir skólar sá víðsvegar út dýrmætum, 
blessuðum frækornum frelsis, löghlýðni og annarra borgara- 
legra dyggða og kristindórns. En þó erum vér ekki heldr að 
eins fyrir þá sök menn lúterskir. 

Lúterska kirkjan er kirkja inargra tungumála. Á ensku 
og frakknesku og þýzku og öllum öðruin nútíðartungum 
Norðrálfunnar, á tungu Zúlú-Kaffa í Afríku, á kínversku og 
japönsku, á finnlenzku og lapplenzku er lútersk lífsskoðan og 
trú daglega kennd og prédikuð. Á meðal svertingja í suðri 
og Eskimóa í norðri, á meðal Indíana á preríunum í heims- 
álfu þessari, er kirkja vor með brennanda áhuga og kappi og 
með ágætum árangri árið út og árið inn að vinna verk sitt. 
En ekki heldr fyrir þá sök erum vér menn lúterskir. 

Lúterska kirkjan er kirkja framtíðarinnar. Fyrir sakir 
menntastofnana hennar, sem allir geta notað sér, og hinnar 
frjálslegu andastefnu hennar, — fyrir þásök, hve samvizkusam- 
Iega hún leggr áherzlu á þau sannindi, sem hafa svo mikla 



io8 

þýöing fyrir lífiö, — fyrir þá sök, að hún á hinurn mörgu 
tung.um og með hinum frjálslegu og einföldu tíðaregluin sínum 
og seremoní'um nær svo vel til almennings, —fyrir þá sök, að 
hún lætr hvorki tízkuna, né neinn höfðingjahátt, né viðhöfn 
verða til þess að staðfesta djúp á milli prédikunarinnar og 
prédikaranna annars vegar og alþýðu hins vegar,—sökum þess, 
hve skýrt og einfaldlega og afbakanalaust hún flytr hoðskap 
guðs orðs,— fyrir sakir alls þessa er lúterska kirkjan framtíð- 
arinnar kirkja. Allt þetta geturn vér með fyllsta rétti sagt 
um kirkju vora. Og þó eruin vér ekki fyrir þessar sakir lút- 
erskir menn. 

Hví erum vér það þá ? Vér erum lúterskir fyrir þi sök, 
að kirkja vor stendr á tveim stólpum eða súlum, sem aldrei 
verðr um koll kastað. Guð almáttugr hefir reist þá tvo 
stólpa upp. Þeir stólpar standa stöðugir, og engir stormar 
fá þeim haggað. Hvernig sem brimrót mannlegrar vizku, 
heimspeki og þekkingar œðir, þá bifast þeir aldrei. Nýlega 
barst oss skeyti, sem rafmagn flutti úr þúsund mílna fjarlægð, 
frá fjölmenni miklu, er saman var kornið á einutn stað í 
Bandaríkjunum, til ársþiugs hins ev. lút. kirkjufélags vors, 
þess er haldið var í Argyle-byggð hér í Manitoba. Þér hafið 
lesið það. Það stendr á síðustu blaðsíðu kirkjuþingstíðind- 
anna nýprentuðu, og hljóðar svo: ,,Guð gefi, að þau hin tvö 
megin-sannindi lútersku kirkjunnar,— sá sannleikr, að biblían 
er guðs orð, og sá sannleikr, að maðrinn réttlætist af trúnni 
eingöngu, — fái ávallt verið undirstöðu-atriði í kirkjufélagi 
yðar og bundið oss saman. “ 

Þetta eru þeir tveir stólpar, sem eg átti við. Og fyrir 
þá sök, að vér trúuin á þessi tvö megin-sannindi, þessi tvö 
lífsnauðsynlegu undirstöðu-atriði, erum vér menn lúterskir. 

Hornsteinninn, sem vér leggjum í dag, er högginn út úr 
þessu grjótlagi, þessum tveirn bergtegunduin. Annað er 
orðið, hið ævaranda orð, sem gefr mönnum eilíft líf, sem var 
í upphafi, var hjá guði og er guð — Jesús Kristr—, orðið, sem 
er kraftr til sáluhjálpar, hið guðinnblásna, opinberaða orð, 
sem guð hefir talað fyrir munn spámannanna, guðspjalla- 
mannanna og postulanna ; en hitt er réttlæting mannsins, án 



109 


allra verka, a 5 eins fyrir trúna á kvalinn, dáinn og upprisinn 
frelsara— Jesúm Krist. 

Þennan hornstein skulum vér leggja — slíkan hornstein, 
og á honum skal söfnuör yöar hér í Winnipeg reisa musteri 
þetta og altari þess. 

Þaö þýöir meir en lítið. Það er fullkomin trygging fyrir 
því, að verk yöar heppnist. I því liggr fyrirheit um þaö, aö 
guð verör ineö yör og veitir yör náö sína og margfalda 
blessan. 

Guö blessi yör öll í verki yðar. Amen ! 

Útdráttr úr rœðu séra N. Stgr. Þorlákssonar. 

,,Meö því þér eruð komnir til þessa lifanda steins, — 
þá látiö yðr uppbyggjast sem lifandi steina. “ 1. I'c't. 2, 4. 5. 

Ef nokkur í hópnum ísl., sem fyrir rúmum 20 árum .var 
að hugsa hér í Winnipeg um safnaöar- og kirkjumál, heföi 
spáð því, aö ísl. söfnuör í þessurn bœ myndi ráöast í að 
byggja annað eins guösþjónustu-hús og þaö, sem hér er í 
smíöum, þá heföi hann veriö talinn draumamaðr og spádómr 
hans álitinn ofinti úr sama efni og drauinar vanalega. En hafi 
nú nokkurn þá í hópi hinna kirkjulega hugsandi manna 
dreymt þvílíkan draum, þá erum vér sjónarvottar aö því hér, 
að draumrinn er aö rætast. En þaö, sem vér sjáum, sýnir 
oss líka, aö söfnuörinn hérna, sem byggir kirkjuna, hefir 
viljað láta hana veröa sér til sóma. En ekki sér sjálfum aö 
eins, heldr líka ísl. þjóöinni. Um þaö hlaut hann einnig aö 
hugsa, sérstaklega vegna þess, að hann er í þessum bœ ; því 
sökum afstööu sinnar skipar bœrinn aö sjálfsögðu öllum ís- 
lendingum hér búsettum í fylkingarbrodd Vestr-íslendinga og 
gjörir þá að merkisberum þeirra. Og vegna þessarar staöar- 
legu afstööu þeirra hlýtr þaö að veröa úr, aö bæði skugga og 
birtu, sem framkoma þeirra hér kann aö varpa á þá sjálfa, 
varpar hún sömuleiöis sérlega á íslendinga alla. Um þetta 
hljóta allir góöir íslendingar hér aö hugsa, og þá ekki síör 
allir góöir fsh safnaöarlimir. 

En annað hefir söfnuörinn líka hlotið að hugsa um,— 



I IO 


þaö einmitt, setn postullegu orðin upplesnu minna á, — að 
hús þetta veröi ekki eingöngu söfnuöinum og íslendingum 
yfirleitt til sóina, aö því er snertir ásýnd þess fyrir mönnurn, 
heldr aö þaö um fram allt megi sónra sér í augum guðs. 
Þetta á vitanlega að vera aðal-hugsunin. 

Hornsteinslagningar-athöfnin minnir á þessa aðal-hugsun 
og sýnir, eins og orðin umgetnu, hvað nauðsynlegt sé, ef 
kirkjan á að sónra sér fyrir guði. 

Það er litið á hornsteininn sem aðal-stein hnssins og á 
alla hina steina þess sem honum áfasta á einhvern hátt. Ef 
þeir eru það ekki, þá eru þeir lausasteinar og um leið hættu- 
steinar byggingarinnar. 

Þegar hinn helgi höfundr hafði fyrir augunum musteri 
með þessa hugsun um bygging þess í huganum, þá sá hann 
mynd hins andlega musteris, kirkju Krists, sem guðs andi var 
byrjaðr að byggja í heiminum. Jesús Kristr stóð þarna sein 
hinn lifandi hornsteinn musteris þess og allir þeir, sem koinnir 
voru til hans og stóðu í lifanda sambandi við hann — sem hið 
eilífa bjarg hjálpræðis síns, voru þá um leið orðnir lifandi 
steinar í inusterinu. 

I kirkju þessari, sein hér er veriö að reisa, eiga nú ein- 
mitt með öllu því, sem þar á fram að fara, lifandi steinar að 
tilhöggvast og verða lagðir í vegghleðsu hins andlega musteris 
drottins. Allir lausasteinar—dauðir steinar, hættu steinar — 
eiga að gjörast að lifundi steinum, góðuin og gagnlegum, með 
því að þeir komist til Jesú Krists og fáist til að uppbyggjast 
sein lifandi steinar. 

Að sama skapi sem þetta tekst, þessum tilgangi verðr 
náð,— að sama skapi mun hús þetta sóma sér í augurn guðs. 

Gefi guð, að þessum tilgangi með húsið um fram allt 
verði náð. 

Æfisaga. 

Eg, Pétr Hjálmsson, er fœddr í Norðtungu í Mýrasýslu á 
íslandi*. Ólst upp hjá foreldrum mínum, Hjálmi Pétrssyni 
og Helgu Árnadóttur, fyrst í Norðtungu og síðan á Hamri. 
18 ára fór eg frá þeirn, og eftir það spilaði eg á eigin spýtur 


*) 15-5 '63. 



111 


víösvegar um ísland. Tvö ár stundaöi eg jaröyrkjunám í 
Ólafsdal í Dalasýslu. Næstu tvö ár dvaldi eg í Ifnífsdal í 
ísafjaröarsýslu, starfaöi þar aö jaröabótum á sumrum, en á 
vetrum kenndi eg á nýstofnuöum barnaskóla. Grœddist mér 
nú svo mikiö fé, aö eg sá mér fœrt aö hefja skólagöngu, — og 
næstu tvö ár vann eg aftr suör í Borgarfiröi aö iðn minni, en 
tók tíma úr tveim vetrum til aö búa mig undir skóla hjá 
séra Jóni Ó. Magnússyni, þáveranda presti í Hvammi í Norðr- 
árdal. 1887 tók eg inntökupróf í latínuskólann í Reykjavík, 
settist í þriöja bekk. 4 vetr stundaöi eg þar nám, en á sumr- 
um vann eg aö vegagjörðum og jaröabótum víösvegar um 
suörland. Sumariö 1891 lauk eg prófi viö Iatínuskólann meö 
lakri 2. einkunn; fór samsumars til háskólans í Danmörku, 
las þar heimspeki (filosofisk propædevtik), sem eg tók próf í, 
en auk þess nokkuö í forn-norrænu og þar aö lútandi 
greinum. Hér þraut mig von braöar fe til þess að halda 
áfram námi, og hvarf eg þá aftr heim ,,mislukkaÖr student“. 
Fór þá á prestaskólann í Reykjavík og stundaði þar guö- 
frœöisnáin í tvö ár, en vann fyrir mér viö jaröyrkju og af- 
greiöslu gufubáts, sem gekk um Faxaflóa, o. fl., en auk þess 
naut ag mjög mikils styrks frá prestaskólanum. Allan þenn- 
an tíma var eg fastráöinn í aö liverfa aftr til háskolans, ef 
verða mætti, aö eg gæti lokiö námi mínu. En þegar eg haföi 
lokiö prófi í guöfrœðinni (meö lægstu 2. eink.) 1895, var mér 
nauðsyn aö vinna fyrir mér. í þrjá vetr kenndi eg ungling- 
um undirbúningsfrœöi latínuskólans og önnur almenn|frœði aö 
Blönduósi í Húnavatnssýslu og í Borgarfiröi suör. Fyrst á 
sumrum og síðan árlangt vann eg að bókfœrslu við verzlun.— 
Sumariö 1899 fór eg hingaö til Canada, án þess þó aö hafa 
nokkurt sérstakt starf eöa markmiö fyrir augum, enda heli eg 
starfaö aö ýmsri vinnu ýmist í Bandaríkjunum (Duluth, Minn.) 
eöa í Canada, þangaö til hiö lút. kirkjufélag ísl. hér veitti 
mér styrk til þess aö geta lesiö guöfrœöina upp og kynnt 
inér hana við prestaskólann í Chicago. 

Andlega æfisagan mín er ekki fjölskrúðug. Þótt foreldr- 
ar mínir ynni menntun af alhug, þá voru þau fátœk og ekki 
þess um komin aö setja börn sín til mennta. — Alls áttu þau 



I 12 


15 börn og flest af þjiin komust nokkuö á legg.—Þó hefir sú 
siðfrœöi, sein faðir iniun kenndi börnuin sínurn bæði í orði og 
verki, verið öruggasti leiðarvísir fyrir mig, síðan eg yfirgaf 
hann; en grundvaílarlög trúfrœði og trúar hefi eg mest og 
bezt íært við móðurbarminn.—Engu að síðr hefi ég góðar 
og gildar ástœður til þess að rnjnnast allra kennara minna — 
allt frá hinum fyrsta, Torfa Bjarnasyni í Ólafsdal, til kennar- 
anna við pre'staskólann í Chicago — með virðing, þó nokkrir 
Jiafi öðrum fremr haft betrandi áhrif á viljastefnu mína og 
gefið mér kærar endrminningar til æfilangrar geymslu, svo 
sem yfirkennari Halldór Kr. Friðriksson, háskólakennari L. 
Ussing, og síðast, en ekki sízt, Þórhallr Bjarnarson, forstöðu- 
maðr prestaskólans í Reykjavík. 

/• Það er ósk mín nú, að guðlegr náðarkraftr styrki veika, 
en.viljuga, viðleitni mína, svo eg geti unnið kristindómi vor- 
'um og kirkju vorri nokkurt gagn. Þykist eg þannig geta bezt 
endrgoldið kirkjufélaginu örláta fjárveiting,— og umfrain allt # 
látið íslendingum viðsvegar út um byggðir Vestrheiins hœfast 
þahklæti irt|tt'í ljósi fyrir innilegar vina-móttökur. 
jataddi^í Argyle, 20. Júní 1903, 

4 ‘ Virðingarfyllst. Pótr njáimpoii. 

Rœðurnar, sem þeir séra Friðrik- J. Bergmann.og séra 
H^s B. Thorgrímsen héldu á ensku við hornsteinslagniug 
jl'yrstu lút. kirkju í Winnipeg, birtast í heild sinni í blaði þessu 
í íslenzkri þýðing eftir ritstjórann. En af hinni íslenzku rceðu 
séra N. Steingríms vorlákssonar, sem ekki var rituð, kemr 
að eins stutt ágrip frá honum sjálfum. 

Séra Oddr V. Gíslason. hefir „sent mér bré.f út af málinu 
um samband hans við kirkjufélag vort, því er uppi var á þingi 
þess hinu sjðastaW Hann krefst þess, að það sé prentað í 
,, Sam. “ í næsta bíaði mun það koma. Gat ekki fyrir rúm- 
leysi komið nú. j. uj. 

VERÐI LJÓS!"—hið kirkjulega mtínaðarrit þeirra sóra-Jóns Helgasonar og Haralds Níels- 
sonar í Reykjavtk—til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipegog kostar 60 cei.ts. 
,EIMREIÐIN“. eitt fjölbreyttásta og skemmtilegasta tímaritið á íslen?ku. Ritgjörðir, myn< - 
ir. sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bakdal.'J. S. Bkrgmann o. fl. 

ÍSAFOLD", lang-mesta blaðið á íslandi. keinr út tvisyar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
94 gi.50. H. S. Bardál, 557 Elgin Ave., Winnipég, er útsölumáðr. _ 

.SAMEININGIN" kemr út ntánaðarlega, 12 númer á Ári. Sunnúdagsskólablaðið „Kenn- 
arinn" fylgir með ,,Sam.“ í hverjurn mánuði. Ritstjóri „Kennarans er sóra N. Stein- 
grímr Þorláksson, West Selkirk, Man. Argangsverð be^gja blaðanna að eins gi; 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa ,.Sam.“: 704 Ross Ave., 'S^inriVeg, Manitoba.Canada.— 
Útgrfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), F^iðrik J. Bergmann, Olafr S.'Þorgkirsson, 

N. Steingrímr Þorláksson, Pétr Hjálmsson, Wjlhelm H.Paulson, Halldor S. Bardal, 

Prentsmiðja Lögbergs,— Wiunipeu. 

9 1 Gisli Egilson 



